50 DAHILAN 


para ipagdiwang ang 
50 TAON NG 
NDFP 
Sa pamamagitan ng Supok, binigyan ng 
1 a NDEP ng representasyon at pagkakataon ang 
mga pambansang minorya sa Palawan para 
isulong ang kanilang karapatan sa lupaing 
ninuno at makibaka para ipagtanggol ito 
laban sa mangangamkam na mga dayuhan 
at lokal na naghaharing uring malaking 


burgesya kumprador, malalaking panginoong 
maylupa at burukratang kapitalista. 


Tangis ng Paragua 
ni Ka Ella 


Binabayo ng malalakas na bagyo ang mga gubat 
Pinsala ang layunin ng bawat sipol ng hangin 
Tahimik na kinukubli ng makapal na hamog 
Nakatanaw sa Matalingahan ang nag-iisang Puyos 


Limang pulang binhing nagsusumikap yumabong 
Ibinuwal ng walang awang baha at unos 

Pulang lupa ng katimuga'y naiwa't ginahasa 

Ng mga higanteng makina ng plantasyon at mina 


Hindi naglulubay ng tingin ang mga gulod 

Habang binabagyo 'y lalong tumatatag ang taraw 

Kanlong ng mga yapos ng sanga-sangang ilog na naghahamog 

Kailanma'y di ito mahihibas-bawat daan ng bagyo'y 
papalawak, papalalim 

Nagtitiyak sa hustisya at muling pagbabalik 

Sa minamahal na pulang lupa 
ng bulubunduking Timog ng Paragua 


